











મ મ... 





કિ 
કેપ 


કે 


હાથી નું વજન 





પ્રાચીન ચીન માં, ત્રણ-રાજ્ય ના સમયગાળા દરમ્યાન, 
ત્યાં તસાઓ-ત્સાઓ નામની એક પ્રખ્યાત વ્યક્તિ રહેતી હતી. 


ત્સાઓ-ત્સાઓ નો એક પુત્ર, ત્સાઓ-ચુંગ હતો, જેને તે 
ખૂબ ચાહતો હતો. જયારે પણ ત્સાઓ-ત્સાઓ ને કામ માટે શહેર 
જવું પડતું, ત્યારે તે ઘણી વાર ચુંગ ને પોતાની સાથે લઈ 
જતા. 


દિવસ નું કામ પૂરું કર્યા પછી પિતા અને પુત્ર 
બંને બજારમાં ટહેલતા હતા. 








બજાર ની હવા તીખી ગંધ થી ભરેલી હતી જે ની 


દુકાનો માં વેચાતા મસાલા અને ધૂપ-અગરબત્તી થી આવતી 
હતી અને દુકાનો માં લાવેલી તાજી ઉપજ માં થી આવતી 
હતી. ચુંગ ને ખાસ કરીને બુક સ્ટોલ્સ માં પુસ્તકો વાંચવાનું 
પસંદ હતું. કેટલીકવાર તેના પિતા તેને માટે એકાદ બે 
પુસ્તકો ખરીદતા પણ હતા. 





ઘણી વાર ત્સાઓ-ત્સાઓ અને ત્સાઓ-ચુંગ 
નાના, ભીડવાળા રેસ્ટોરન્ટ માં તેમનું ભોજન લેતા 
હતા. બજાર માં આવી ઘણી રેસ્ટોરન્ટ હતી. ત્યાં 


તેઓ શેકેલું ડુક્કર, બતક, તાજા ફળ, ભાત, ચા અને 
છેવટે થોડી મીઠી કેક ખાતા હતા. 





પછી ભરપેટ અને ખુશહાલ દિલ સાથે, તેઓ નદી 
અને ગોદી તરફ ફરવા જતા હતા. નદી માં થી ઠંડી 
તાજી હવા અને પાણી વહેવાનો નિરંતર અવાજ આવતો 
હતો, કેમકે ત્યાંથી એક વિશાળ જળપ્રવાહ, સમુદ્ર તરફ 
જતો હતો. 


ગોદી માં કામ ને લઈને હંમેશા જાત-જાત ના 
લોકો ત્યાં ફરતા રહેતા હતા અને ચુંગ નાવિકો 
ને જોઈ ને ક્યારેય થાકતો નહોતો. કોઈ નાવ માં 
સામાન ચઢાવાતો તો કોઈ માંથી ઉતારાતો. 
ં એમાં જેટલો માલ ભરેલો હોય નાવ એ વજન 
ના હિસાબે, પાણી માં થોડી કે વધારે ડૂબતી 
----ે હતી. ચુંગ એને બહુ ધ્યાન થી જોતો હતો. 





ચુંગ ને વિશેષ રૂપ થી હોડીઓ જોવાનું પસંદ હતું. દિવસ ના 
કોઈ પણ સમયે એને નદી ની ઉપર અને નીચે જતી નૌકાઓ 
દેખાતી હતી. એમાંથી ઘણી નૌકાઓ ગોદી સાથે બંધાયેલી 
હતી. માછીમાર રોજ માછલી પકડી ને એમાં લાવતા. નાની 
અને મોટી નૌકાઓ માં વેપારી, શહેર ના લોકો માટે ચોખા, 
માટી ના વાસણ, લાકડા, કપડાં અને અગણિત અન્ય 
સામાન લાદી ને લાવતા હતા. 





ત્સાઓ-ત્સાઓ ન કેવળ પૂરા રાજ્ય માં બલ્કે રાજ્ય ની 
સીમા પાર પણ મશહૂર હતા. તેઓ ઘણા અમીર અને 
શક્તિશાળી લોકો ને જાણતા હતા. 


એક દિવસ એક દૂર દેશ ના રાજકુમારે ત્સાઓ-ત્સાઓ ને 
એક વિશેષ ઉપહાર આપવાનું વિચાર્યું. રાજકુમારે બહુ 
વિચાર્યા પછી ત્સાઓ-ત્સાઓ ને એક હાથી મોકલવાનો 
ફેસલો કર્યો. 








રાજકુમારે પોતાના સૌથી ભરોસેમંદ દૂત ને આ કામ 
સોંપ્યું. રાજકુમારે દૂત ને હાથી પસંદ કરવાનો અને 
યાત્રા માટે બધી આવશ્યક તૈયારી કરવાનો આદેશ 
આપ્યો. 


રાજકુમારે ગર્વ થી સ્મિત કર્યું અને એણે દૂત ને 
આશીર્વાદ આપ્યા. પછી દૂતે હાથી ઉપર સવાર થઈ 
ને પોતાની લાંબી યાત્રા શરુ કરી. 





જયારે બઘી તૈયારી થઈ ગઈ તો દૂત રાજકુમાર સામે 
આવ્યો. એ એની સાથે હાથી ને પણ લાવ્યો હતો. રાજકુમારે 
હાથી ને જોયો. એ હકીકત માં એક આલીશાન હાથી હતો. 





દૂતે સેંકડો માઈલ ખુલા મેદાન માં હાથી ની સવારી 
કરી. પછી એ અને હાથી ડુંગરો ઉપર ચઢ્યા, તેઓએ 
રણ અને ઉપજાઉ ઘાટીઓ ને પણ પાર કરી. 


ન“ ર 
ક 
ક 





આખરે, ઘણા દિવસો ની સફર કર્યા પછી તેઓ એ 
શહેર માં પહોંચ્યા જ્યાં ત્સાઓ-ત્સાઓ રહેતા હતા. 
દૂત, હાથી ઉપર સવાર થઈને શહેર ના રસ્તા પર 
આગળ વધ્યો. 


હાથી ને ચાલતો જોવા લોકો રસ્તા ઉપર થંભી 
ગયા. એ લોકો એ ક્યારેય હાથી જોયો નહોતો. 


1 


ડી. ડેઝ 7 દ ન્‍ ઠં ન કનો સર ક 








ક ત] ડડ ટાર કં 











દૂત હાથી ને ત્સાઓ-ત્સાઓ ના ઘર ના દરવાજા 
સુધી લઈ ગયો. ત્સાઓ-ત્સાઓ એ પણ પહેલા 
ક્યારેય હાથી જોયો નહોતો. એ હાથી ને જોઈ ને 
એકદમ અચરજ માં પડી ગયા. હાથી દેખાવમાં 
ખરેખર એક ભવ્ય પ્રાણી હતું. 


જિ. 
પૂ 
ઝય 
ઝં - ટન ઝક એ બહુ મોટો અને વિશાળ હતો. જયારે દૂતે 
કકક ક સ ડઝ નારુૂજ -પ્ટ્ ઝે ન્ડ ૯૦ 
-- સ્તી ટ ડક હાથી ની રસ્તા ઉપર કવાયત કરાવી તો 


મકન ત્સાઓ-ત્સાઓ ને બહુ આશ્ચર્ય થયું. 





હાથી ના વિશાળ જાડા પગ ધીમે-ધીમે અવિરત આગળ 
પડતા હતા અને એની લાંબી સૂંઢ જમણે-ડાબે ધીમે-ધીમે 
ઝૂલી રહી હતી. એના સૂપડા જેવા વિશાળ કાન ધીરે-ધીરે 
આગળ-પાછળ લહેરાતા હતા અને એની નાની-નાની આંખો 
પલકારા મારતી હતી. એ અસાધારણ જીવ ને જોવા લોકો 
રસ્તા ઉપર ભેગા થઈ ગયા. 


આખરે અંધારું થયું. ત્તાઓ-ત્સાઓ એ દૂત ને સુચવ્યું કે 
એ રાત માટે હાથી ને અંદર આંગણા માં લઈ જાય. પછી 
લાંબી યાત્રા કરીને આવેલા દૂત માટે ભોજન અને 
ઉતારા ની વ્યવસ્થા કરી. 


ત્સાઓ-ત્સાઓ એ દૂત ને હાથી વિષે ઘણા સવાલો 
કર્યા. દૂતે એમને હાથી ની દેખભાળ અને એના ભોજન 
વિષે વિસ્તાર થી સમજાવ્યું. 





આગલા થોડા દિવસો માં, ત્સાઓ-ત્સાઓ એ એક વિશેષ વાડાનું 
નિર્માણ કરાવ્યું. એમણે એક મહાવત ને કામ પર રાખ્યો, જેનું 
એકમાત્ર કામ હાથી ની દેખભાળ કરવાનું હતું. મહાવત હાથી ને 
ખવડાવતો, એને વ્યાયામ કરાવતો અને એને પાણી પીવડાવતો. 





મહાવત હાથી ને નવડાવવા નદી માં લઈ જતો હતો. 
હાથી, નદી ના પાણી માં બેસી જતો હતો. પછી 
મહાવત એની પીઠ ઉપર પાણી નાંખતો હતો અને 
એના શરીર ને એક લાંબા બ્રશ થી રગડતો હતો. 





દૂત થોડા દિવસો સુધી ત્યાં રોકાયો. પછી જયારે હાથી 
એના નવા રહેઠાણ માં સારી રીતે ઠરીઠામ થયો, તો 
દૂત પાછા ફરવાની લાંબી યાત્રા પર નીકળ્યો. 





ધીમે-ધીમે બધું સામાન્ય થવા લાગ્યું. ત્સાઓ-ત્સાઓ જયારે 
સવારે ઉઠતા તો તેઓ સૌથી પહેલા પોતાના નવા ખજાના ને 
જોવા વાડા માં જતા હતા. તેઓ હાથી સાથે વાતો કરતા અને 
એના જાડા પગ અને પીઠ ને થપથપાવતા હતા. 


ત્સાઓ-ત્સાઓ હાથી ને ખાવા માટે એમની સાથે હંમેશા થોડા 
કેળા અથવા અનાજ ના દાણા લઈ ને જતા હતા. જયારે તેઓ 
એ હાથી ને ખાવા આપતા, તો હાથી તુરંત એની સૂંઢ થી એને 
લઈને પોતાના મોઢા માં નાંખતો હતો. પછી એ વધારે ખાવાનું 
માંગવા પોતાની સૂંઢ આગળ કરતો હતો. 


ત્સાઓ-ત્સાઓ હાથી નો વિશાળ આકાર જોઈ ને હંમેશા 
અચરજ કરતા હતા. હાથી કેટલો ભીમકાય અને ભારે હતો! 
ત્સાઓ-ત્સાઓ એ જાણવા ઉત્સુક હતા કે એનું વજન કેટલું 
હશે. એણે શહેર માં વેપારીઓ પાસે ઘણા અલગ-અલગ 
પ્રકાર ના વજન-કાંટા ની પૂછતાછ કરી. પણ એમને એવું 
કોઈ તરાજૂ ન મળ્યું જેના પર હાથી નું વજન કરી શકાય. 








ત્સાઓ-ત્સાઓ એ નક્કી કર્યું કે તેઓ હાથી નું વજન જરૂર 
જાણશે. પણ બધી કોશિશો પછી પણ તેઓ કોઈ ઉપાય 
શોધી ન શક્યા. એમણે એમના મિત્રો ને પણ એ વિષે પૂછ્યું. 
મિત્રો એ પણ ખૂબ વિચાર્યું પણ તેઓ પણ હાથી ને 
તોલવાનો કોઈ ઉપાય ન વિચારી શક્યા. ત્સાઓ-ત્સાઓ ને 
જે કોઈ મળતું એ એને એજ સવાલ પૂછતા. પણ કોઈ ને 
પણ આટલી ભારી વસ્તુ ને તોલવાનું નહોતું આવડતું. 





એક દિવસ હંમેશા ની જેમ સવારે-સવારે ત્સાઓ-ત્સાઓ 
હાથી ને જોવા માટે બહાર ગયા. એમનો પુત્ર ચુંગ પણ 
એમની સાથે હતો. 


ત્સાઓ-ત્સાઓ એ હાથી ને જોયો. "એ વાસ્તવ માં એક 
શાનદાર પ્રાણી છે," એમણે કહ્યું. એમણે પોતાના હાથ થી 
હાથી ની સૂંઢ ને સહેલાવી. "એ કેટલો મોટો છે. એવો કોઈ 
તરીકો જરૂર હશે જેનાથી આપણે એનું વજન જાણી શકીયે." 


ચુંગે પણ હાથી ની સૂંઢ ને સહેલા વી. 


"હું જાણું છું એનું વજન કેવી રીતે કરાય," ચુંગે ધીરે થી કહ્યું. 
ત્સાઓ-ત્સાઓ એ એના પુત્ર ની સામે જોયું. "બેટા, તું કેવી 
રીતે હાથી નું વજન જાણી શકીશ?" એમણે આશ્ચર્ય થી પૂછ્યું. 


"હા! એ આસાન છે. બસ હાથી ને ગોદી પર લઈ જઈને 
આપણે એને ચઢાવવા માટે એક મોટી નાવ શોધવી પડશે. 
પછી હું તમને આગળ નું કામ જણાવીશ," દીકરો બોલ્યો. 





ત્સાઓ-ત્સાઓ વિમાસણ માં પડી ગયા. એમણે 
ઘણા લોકો ને પૂછ્યું હતું, પણ એમાંથી કોઈ ને હાથી 
નું વજન કરવાનું આવડતું નહોતું. 


પણ જો ચુંગ હકીકત માં હાથી નું વજન શોધી શકતો 
હોય, તો ત્સાઓ-ત્સાઓ એની સાથે જવા તૈયાર હતા. 
એટલે એમણે મહાવત ને બોલાવ્યો અને એને ચુંગ 
સાથે હાથી ને નીચે ગોદી માં લઈ જવા કહ્યું. ત્યાં ઘણી 
બધી નાવ હતી. 





આ કૌતુક જોવા ઘણા બધા લોકો ગોદી પર ભેગા થયા. એમાં 
ત્સાઓ-ત્સાઓ ના ઘણા મિત્રો પણ હતા. 


ચુંગ અને ત્સાઓ-ત્સાઓ એ ચારે બાજુ જોયું. થોડી વાર પછી 
એમને હાથી ને ચઢાવવા માટે એક ખાલી અને મોટી નાવ મળી. 
પછી ત્સાઓ-ત્સાઓએ એ નાવ ના માલિક પાસે અનુમતિ લીધી 
જેથી તેઓ પોતાના હાથી ને નાવ પર ચઢાવી શકે. 








જેવી મોટી નાવ ગોદી ને કાંઠે આવી, ચુંગે ફરી કહ્યું, 
"હાથી ને આ નાવ પર ચઢાવતા પહેલા મને એક નાની 
નાવ ની જરૂર પડશે." 


પોતાના પુત્ર ની માંગ થી ત્સાઓ-ત્સાઓ ગૂંચવણ માં 
પડયા. પણ કોઈ ખચકાટ વગર એમણે જલ્દી એક 


નાની નાવ ની વ્યવસ્થા કરી દીધી. નદી ને કિનારે એક 
નાની નાવ ગોતવી બહુ આસાન કામ હતું. 


ચુંગ, ઘાટ પરથી નીચે ઉતર્યો અને એ નાની નાવ માં 
ચઢ્યો. એના હાથ માં એક કાળો કોલસો હતો. એણે 
નાની નાવ ને મોટી નાવ પાસે લઈ જવા કહ્યું. જેવો એ 
ત્યાં પહોંચ્યો એણે મોટી નાવ પર કોલસા થી એ સ્થાન 
પર એક રેખા ખેંચી,જ્યાં પાણી નાવ ને અડતું હતું. 








મોટી નાવ પર નિશાન લગાવ્યા પછી ચુંગે પિતા ને 
બોલાવ્યા જે ઘાટ પર ઉભી ને એને જોઈ રહ્યા હતા. 


"હવે તમે હાથી ને નાવ પર ચઢાવો," એણે હાથ હલાવી ને 
પિતા ને કહ્યું. 













"જુઓ!" ચુંગે કહ્યું, "હવે મને એક બીજી રેખા ખેંચવાની 
છે. તમે કૃપા કરીને નૌકા ને સ્થિર રાખો." 


ત્સાઓ-ત્સાઓ અને મહાવત લાકડા ના પૂલ પરથી 
પાછા ફર્યા. કિનારે ઉભા રહી ને એમણે હાથી ને 
આશ્ચસ્થ કર્યો. હાથી એ પોતાની ઝીણી આંખો થી 
એમને ઘૂર્યા. એટલી વાર માં મોટી નૌકા પાણી માં 
સંતુલિત અને સ્થિર થઈ ગઈ. 


ત્સાઓ-ત્સાઓ અને મહાવતે ધીરે-ધીરે કરી ને હાથી ને 
લાકડા ના પૂલ પર ચઢાવ્યો અને પછી મોટી નૌકા માં લઈ 
ગયા. હાથી ના ભાર થી મોટી નૌકા પાણી માં થોડી ડબી. 





એક બે મિનિટ પછી નૌકા એકદમ શાંત થઈ ગઈ. તુરંત 
ચુંગે કોલસા થી નાવ પર પાણી ના સ્તર નું બીજું 
નિશાન બનાવ્યું. બીજી રેખા લગાવ્યા બાદ એણે હાથ 
નો ઈશારો કરીને પિતા ને બોલાવ્યા. 


"પિતાજી હવે તમે હાથી ને નાવ પરથી ઉતારી શકો 
છો," એણે બૂમ પાડો. 


ત્સાઓ-ત્સાઓ અને મહાવત હાથી ને નાવ પરથી 
ઉતારવા લાકડા ના પૂલ પરથી નૌકા માં ગયા. 
એમણે હાથી ને પ્રોત્સાહિત કરવા એને થોડા પ્રેમ 
ભર્યા શબ્દો કહ્યા. પછી હાથીએ લાકડા ના પૂલ પર 
ડગલું ભર્યું અને ગોદી પર ચાલ્યો ગયો. 





જેવો હાથી નાવ પરથી ઉતાર્યો, તેવી નાવ પાણી માં 
થોડી ઉપર ઉઠી. ચુંગે નાવ પર કોલસા થી જે બે લકીર 
ખેંચી હતી એ સાફ દેખાવા લાગી હતી. 







બધા લોકો આ ઘટના ને બહુ અચરજ થી જોવા લાગ્યા 
- પહેલા હાથી ને અને પછી નાવ ને. ચુંગ ના પિતા એ 
હાથી ને પુચકાર્યો અને પછી એની સૂંઢ સહેલા વી. 


ચુંગ નાની નાવ ને ગોદી પર પાછી લઈ ગયો. એણે નાવ ને 
કિનારે બાંધી અને ચઢી ને એ સ્થાન પર ગયો જ્યાં એના 
પિતા અને મહાવત એની રાહ જોતા હતા. ચુંગ ને જોતા જ 
તેઓ ઉત્સુકતા થી એના તરફ વધ્યા. 





"હવે," ચુંગે કહ્યું, 'આ પથ્થરો ને નાવ માં ત્યાં સુધી ભરો 
જ્યાં સુધી ઉપર વાળી રેખા પાણી માં ન ડૂબી જાય. એ 
કર્યા પછી એ પથ્થરો ને નાવ માં થી ઉતારી ને એનું 
વજન કરો. એ પથ્થરો નો સરવાળો જ હાથી નું વજન 
થશે. " 





પછી ત્સાઓ-ત્સાઓ એ નાવ માં રાખેલા 
પથ્થરો ને તોળવાનો આદેશ આપ્યો. 


ત્સાઓ-ત્સાઓ એ એના પુત્ર તરફ જોયું. અચ્છા, તો હાથી 
નું વજન આવી રીતે માપવામાં આવે છે! અંત માં ત્સાઓ- 
ત્સાઓ ને બધું સમાજ માં આવ્યું. તેઓ બહુ ખુશ થયા. 





પણ આનાથી પણ મહત્વ ની વાત એ હતી કે ત્સાઓ-ત્સાઓ 
નું દિલ ખુશી થી ભરાઈ ગયું. એમણે સ્મિત ક્યું. એમને 
એમના પુત્ર પર બહુ ગર્વ મહેસૂસ થયો. ચુંગ એક નાનો 
છોકરો હતો, તો પણ એણે હાથી નું વજન કેવી રીતે કરાય એ 
પદ્ધતિ શોધી કાઢી હતી. ત્સાઓ-ત્સાઓ ના બધા શિક્ષિત 
દોસ્તો આ પ્રશ્ન નો ઉકેલ શોધવા માં અસમર્થ હતા. 





પછી એ પથ્થરો ને ત્રાજવા માં તોલવામાં આવ્યા. 
આવી રીતે એમને હાથી ના અસલી વજન ની 
ખબર પડી! સમાપ્ત 





